શ્રીનિવાસ રામાનુજન 


(ઈ.સ.૧૮૮૭-૧૯૨૦) 


યઃ 
જિ ર. -કટસાદ તગ ન્ન 
[53 “કુત - ઝકક-7 'ઝન્‍્57779” 


-] અરવિંદ ગુપ્તા [] અનુ.ઃ હેમંત સોલંકી 


આ લેખ વિજ્ઞાનલેખક તેમ જ વિજ્ઞાન પ્રચારક શ્રી અરવિંદ ગુપ્તાના પુસ્તક 
' છાપ 5044માં રજૂ થયેલ પ્રખ્યાત ગણિતજ્ઞ શ્રીનિવાસ રામાનુજનની લઘુ 
આત્મકથાનો ભાવાનુવાદ છે. 1તાંત્ પપતપંબાતા ડતંલા તટ 7તતવલા17 (115/), 
નવી દિલ્હીના પ્રાધ્યાપક એમ. વિજયન આ પુસ્તક માટેના પ્રેરણાસોત રહ્યા 
તેમજ ખ્યાતનામ ખગોળ વિજ્ઞાની પ્રા. જયંત નારળીકર સહિત પ્રા. માધવ 
ગાડગીલ તેમ જ પ્રા. ટી. પભ્મનાભન આ પુસ્તકની સલાહકાર સમિતિના સભ્યો 
રહ્યા. આ બધાનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ હતો ''%/ળકો મટે ભારતીય વ૧ેશનેકન્દ 
પરેચવ થવ એવું તેમનું સંજિપ્તશ૮ ચરેત્ર અ/વેખતું, સંપૂર્ણ રતે સરળ 
ભ" તેમ જ સર એજી સચેત્ર મ/હેત ઓ વઉર,વનર છુસ્તક %ગટ કરવું. '' 

શ્રી અરવિંદ ગુપ્તાએ આ પુસ્તકમાં ૪૦ જેટલા ભારતીય વેજ્ઞાનિકો તેમ 
જ સંશોધકોના જીવનનો લઘુ પરિચય તેમ જ તેઓએ મેળવેલી સિદ્ધિઓ 
અને તેમનાં યોગદાનને રજૂ કર્યા છે. આ કામમાં તેમને સાથ મળ્યો ડો. કરેન 
હેયડોકનો, જેમણે આ પુસ્તકની ડિઝાઈન તેયાર કરી તેમ જ તેમાં વપરાય 
તેવાં ચિત્રો પણ આલેખ્યાં. આ પુસ્તક અંગ્રેજી અને હિંદી ભાષામાં એક સાથે 
પ્રગટ થયું અને પછી સમયાંતરે ગુજરાતી ભાષા સિવાય ભારતની બીજી 
પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં પણ અનુવાદ પામ્યું, અને જે તે ભાષાની પ્રજાઓ સુધી 
પહોંચ્યું. 

શ્રી અરવિંદ ગુપ્તાને ૨૦૧૮ના પ્રજાસતાક દિવસે નાગરિક સન્‍માન 


નવેમ્બર ૨૦૧૯ ૦ નવનીત સમર્પણ ૦ 55 


પદ્મશ્રીથી નવાજમાં આવ્યા. આ એવોર્ડ તેમને તેમના ''10) 137010 5" 
પ્રોજેક્ટ માટે તેમ જ તેમણે વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં કરેલ અભૂતપૂર્વ ફાળા માટે 


એનાયત. થયો. 


પ્રસ્‍તુત ભાવાનુવાદિત લેખના માધ્યમથી શ્રી અરવિંદ ગૃપ્તા જેવા વિજ્ઞાન 
પ્રચારકે લખેલ આ પુસ્તકના લેખ વિજ્ઞાનમાં રસ ધરાવતા ગુજરાતી વાચકો 
સુધી પણ પહોંચે તે માટેનો નમ્ર પ્રયાસ છે. 


જ શ્રી હેમંત સોલંકી, સિઉલ-સાઉથ કોરિયા, ઈ-મેઈલ * 51118324 0ષટ્ઠાળતા1.€૦10 


'અ/૫%& દેશ%૮ ભટસ્કર/ચટર્યન/ 
અર વર્ષ પછી ફક્ત એક પ્રથ* 
કેન ગળેતજ જનથ૫). તેમનું ન/* 
હંતું ર%/7%ન, અને તેઓ કોલેજનું 
%થ*% વર્ષ ૫૪ ઉત્તર કર ૨5૨ 
ન હંત. ભરતે તેમને જન%ની સજે 
સાથે ભૂખજર), જવ રગ, અને અકળ 
સૃત્યુ અપ્યું. બિ/ટેર ગ/ળેતજઞ હડે 
અ વ#તનું પૂરું શ્રેય જાય છે કે જેને 
ભરત" અર્ધ ૪ગલ ૩૭૧% અ/વ૧ 
તેની વગ્યત/ને એમછે /પેછછી, તેને 
ઇંગ્લેન્ડ લઈ અ/વ%/, તેને ૮6% અ" 
અને તેન રહેલ અખૂટ જ*તને 
બહર ૯/૧૧. '' 

- દ#કોદર માનદ કોસરજ 


ભારતના આ પ્રતિભાવંત ગણિતશનું 
જીવનવૃત્તાંત વ્યાવસાવિક ગણિતશ્ઞોમાં 
સૌથી સુપ્રસિદ્ધ છે, કારણ કે એક 
ગરીબ કુટુંબમાં ઉછેર અને પ્રાથમિક 
શિક્ષણનો અભાવ હોવા છતાં તેમણે 
વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધિ હાંસલ કરી. 

રામાનુજનનો જન્મ ર૨૨ ડિસેમ્બર 


56 ૦ નવનીત સમર્પણ * નવેમ્બર ૨૦૧૯ 


૪૦૦ કિ.મી. દૂર આવેલા ઈરોડમાં 
થયો. તેમના પિતા શ્રીનિવાસન એક 
સાડીની દુકાનમાં ઓછા પગારની 
નોકરી કરતા. 

કુટુંબ એટલું ગરીબ, હતું કે રોજિંદા 
વપરાશની વસ્તુઓ પણ મેળવવી મુશ્કેલ 
હતી. તેમની માતા કોમલથાઅમ્મલ 
મજબૂત મનોબળવાળાં હતાં, 


અને તેમનો દીકરો જીવનમાં 


આગળ વધે તે માટે કૃતનિશ્ચય હતાં. 
પોતાની માતા પાસેથી રામાનુજને 
ઊંડી આધ્યાત્મિકતા આત્મસાત્‌ કરી 
જે સંપૂર્ણ જીવનમાં તેમના ચરિત્રનો 
એક ભાગ રહી. તેમનો ઉછેર તેમની 
માતાના વતન કુમ્ભકોણમ નામના 
શહેરમાં થયો જે ઈરોડથી નજીક હતું. 

તેઓ. દસ વર્ષના થયા ત્યારથી જ 
તેમની ગણિતવિષયકપ્રતિભાપ્રગટથવા 
લાગી. તેઓ ગણિત ખૂબ જ સરળતાથી 
શીખી અને સમજી લેતા, અને તેની 
સાથે સાથે પોતાનાથી ઘણા આગળના 
ધોરણમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓનાં ગણિત 
વિષયક પ્રશ્નો અને શંકાઓ પણ 
ઉકેલી આપતા. માધ્યમિક શાળામાં 
તેમણે જી. એસ. કારનું પુસ્તક “4 
5710[05ાંડ ૦ કલાળલાપ્વા'? ૨૦૩૫1ડ 
1 તપલપતપંત્'નો અભ્યાસ કર્યો. 
ગણિતના વિશ્વમાં આ પુસ્તક ખૂબ જ 
પ્રસિદ્ધિ પામ્યું, કારણ કે આ પુસ્તકે 
જ રામાનુજનને પોતાની પદ્ધતિ 
સમજાવ્યા વગર સીધું જ પરિણામ 
લખી કાઢવાની તેમની આગવી શૈલીને 
વિકસાવવામાં મદદ કરી. માધ્યમિક 
શાળા પછી મદ્રાસ વિશ્વવિધાલયની 
પ્રવેશ પરીક્ષા ઉત્તીર્ણ કરવાની તેયારી 
માટે તેઓ કોલેજમાં દાખલ થયા. પણ 
તેઓ. ગણિતમાં એટલા ગળા:ડબ રહેતા 
કે બીજા વિષયોના અભ્યાસમાં રસ 
નહોતા લેતા જેના લીધે તેઓ. પરીક્ષા 
ઉત્તીર્ણ ન કરી શક્યા. તેઓ ક્યારેય 


પણ સ્નાતકની પદવી મેળવી ન. શક્યા. 

તે પછીનાં કેટલાંક વર્ષ રામાનુજન 
માટે અત્યંત કષ્ટોવાળાં સાબિત થયાં. 
તેમણે વિદ્યાર્થીઓને ખાનગી. શિક્ષણ 
આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ તેમાં 
અસફળ રહ્યા. ગણિત ભણાવતી વખતે 
તેઓ કેટલીક વચ્ચેની ગણતરીઓ 
ઓળગી. જઈ ગણિતની. ઉચ્ચ સ્તરીય 
વ્યાખ્યાઓ સમજાવવામાં લાગી જતા. 
વિધાર્થીઓ રામાનુજનની પ્રતિભાનો 
આદર કરતા પણ ભણાવેલું તેમને 
કંઈ પણ સમજમાં ન આવતું. આવી 
ઘટનાઓએ. રામાનુજનને જીવનભર 
હેરાન કર્યા. તેમની મૌલિકતા મોટા 
ભાગના ગણિતશ્ઞોની સમજની પણ 
બહાર હતી. તે ગણિતશ્ઞોને હંમેશાં 
શંકા રહેતી કે રામાનુજન સાચ્ચે જ 
પ્રતિભાશાળી છે કે ફક્ત હોશિયાર 
હોવાનો ડોળ. કરે છે ! 

જગપ્રસિદ્ધ “નોટબુક્સ ઓફ 
રામાનુજન' પણ આ જ સમયગાળામાં 
લખાઈ. રામાનુજનને આંકડાઓ પ્રત્યે 
એક વિશેષ આકર્ષણ રહેતું. દરેક 
તર્કસંગત સંખ્યા તેમની મિત્ર હતી. 
તેમને દરેક માટે આકરી સાબિતીઓ 
આપવાની જરૂર ન લાગતી, જે 
પાશ્ચાત્ય ગણિતશોની વિશેષતા હતી. 
તેમની પ્રતિભા સાહજિક હતી. તેઓ 
એક અસાધારણ માનસિક ઉછાળ 
પછી પ્રશ્નનું અંતિમ પરિણામ લખી 
આપતા, પણ આ. પરિણામ મેળવવા 


નવેમ્બર ૨૦૧૯ * નવનીત સમર્પણ * 57 


સડ 
ઇં 1 
“ક ."ન ડિ પ 


ટિ 
ડં “7 ન * (કય) જ 


ડડ. દ. ક ણ 


ટ ક નઝર; કી ન ૧% 
ટ કક. .“. -*-*. 


માટેનાં ક્રમબદ્ધ 
લેવાની તેમણે 
કરી. ગણિતશ્ઞો બે 


લખી 
ક્યારેય ફિક્ર ન 

પેઢીઓથી તેમની 
નોટબુક્સમાં ખૂંપેલા રહી તેમણે આપેલાં 
પરિણામોને સાબિત કરવા મથી રહ્યા 


પગલાંઓને 


છે. પણ હજુ સુધી તેઓ આ કામમાં 
સંપૂર્ણપણે સફળ, નથી રહ્યા. 

રામાનુજન હવે વીસ વર્ષના 
થઈ ગયા હતા, અને વડીલોની 
દષ્ટિએ ''તે શિથિલ હોવા ઉપરાંત 
પોતાની જ દુનિયામાં મગ્ન રહેતા 
હતા.'' રામાનુજનની માએ. તેને તેની 
જવાબદારીઓનું ભાન કરાવવા માટે 
ખૂબ જ જૂનો ભારતીય નુસખો કામે 
લગાડ્યો. 


58 ૦ નવનીત સમર્પણ * નવેમ્બર ર૦૧૯ 


તેમણે રામાનુજનનાં લગ્ન કરાવી 
દીધાં! તે સમયમાં વડીલોની આશ્ઞા 
શિરોધાર્ય ગણાતી, તેથી રામાનુજને 
પોતાનાથી ૧૧ વર્ષ નાની જાનકી અમ્મલ 
સાથે ૧૪ જુલાઈ ઈ. સ. ૧૯૦૯માં 
પ્રભુતામાં પગલાં પાડ્યાં. લગ્ન પછી 
રામાનુજનને પરિવારનું ગુજરાન 
ચલાવવા માટે નોકરી શોધવાની ફરજ 
પડી. ઈ. સ. ૧૯૧૨માં તેમને મદ્રાસ 
પોર્ટ ટ્રસ્ટના એકાઉન્ટ વિભાગમાં એક 
ક્લર્કની નોકરી મળી ગઈ. ત્યાંના મુખ્ય 
હિસાબનીશ નારાયણરાવ પણ એક 
ગણિતજ્ઞ હતા. પોર્ટ ટ્રસ્ટના ચેરમેન 
સર ફ્રાન્સિસ સ્પ્રિંગ અને નારાયણરાવ 
બન્નેએ રામાનુજનની ગણિત વિષયક 
પ્રતિભામાં ઊંડો. રસ લીધો. 

રામાનુજને પત્રો દ્વારા પોતે કરેલાં 
ગણિત વિષયક કામોને ઇંગ્લેન્ડના 
ગણિતશજ્ઞો પાસે ચકાસણી માટે 
મોકલાવ્યાં, પણ તેમણે પ્રાથમિક 
શિક્ષણ ન લીધું હોવાથી તેમના કામને 
ગંભીરતાથી લેવામાં ન આવ્યું, અને 
તેમના પત્રોને મોટા ભાગે અવગણવામાં 
આવ્યા. તેમ છતાં ઈ. સ. ૧૯૧૩માં 
રામાનુજને જી. એચ. હાર્ડીને એક 
રસપ્રદ પત્ર લખ્યો. હાર્ડી કેમ્બ્રિજ 
વિશ્વવિધાલય અંતર્ગત આવતી ટ્રિનિટી 
કોલેજમાં ગણિતના વિખ્યાત પ્રાધ્યાપક 
હતા. આ. પત્રમાં તેમણે કોઈ પણ 
વિગતવાર સાબિતીઓ. આપ્યા વગર 
ગણિતના ૧૨૦ પ્રમેયો સૂચિબદ્ધ કરી 


0 


નઃ 
200 મ, હા) છ 1%10૬ 


77/7/014૪ 4-00 3/000///6/7 (041011, 
ક 0,736 495 72272909 ૪7.- 


1/06 /0/0/0007, 110 17007177 / 101%, 01 100], ૪7] 1010: / 0/07 111817: // 


હાર્ડીને મોકલ્યા. હાર્ડીએ વળતા પત્રમાં 
જવાબ લખ્યો, 

'જે અ#૧ કેવો પહેલ, ક્યારેય 
નથ જોય. તેમને જોત/વેત જ ખબર પડી 
જાય એમ છે કે અ/ કોઈ ખૂજ જ ઊંચી 
ક&/ન# ગ/ળેતજ વડે ૯ખવ/ સંભવ છે. 
તેમનું સત્ય સજિત થવું ખૂબ જ જરરી 
હતું, કરજ કે જો તે સચ સ/બેત ન 
થવ ત તેને ફક્ત કલ્મન/ન જેરે શ) 
કઢ૧# અસંભવ હત. '' રામાનુજનના 
પત્રથી હાર્ડી ખાસ્સા પ્રભાવિત થયા 
અને તેમના પ્રયાસોને લીધે રામાનુજન 
કેમ્બ્રિજ પહોંચી. શક્યા. 

શરૂઆતમાં 
રામાનુજનના રૂઢિચુસ્ત 
પરિવારે તેમને સાત સમુદ્રો 
ઓળંગી વિદેશ જવા 
ઉપર વિરોધ પ્રગટ કર્યો. 
કેટલીક વાયકાઓ પ્રમાણે 


રામાનુજનની માતાને નામગિરિ દેવીનું 
સ્વપ્ન આવ્યું જેમાં દેવીએ તેમને આદેશ 
કર્યો કે તેઓ રામાનુજનના ધ્યેયના 
માર્ગમાં અડચણરૂપ ન બને. તે પછી 
પરિવારનું વલણ કૂણું પડ્યું અને ઈ. સ. 
૧૯૧૪માં રામાનુજન કેમ્બ્રિજ પહોંચ્યા. 
અહીં તેમનું સંશોધન વધુ વિકસિત થયું 
અને તેમણે નંબર થિયરી, અનંત શ્રેણી 
(11111112 901405) અને અનિશ્ચિત 
અભિન્ન (ઊવંલ્ણા1લ 111૦૪11) જેવા 
ઘણા વિષયો ઉપરનાં નવાં પરિણામો 
વિષયક શોધપત્રો પ્રગટ કર્યા. આવું 


જ એક અદ્‌ભુત પરિણામ હતું ઈ. 


સ. ૧૯૧૭માં શોધાયેલો 
“હાર્ડી-રામાનુજન નિયમ' 
જે પૂર્ણાકના વિભક્તીકરણ 
વિષે હતો. રામાનુજનના 
કામની વિશેષતા એટલે 
તેમાં વપરાયેલાં કેટલાંક 


નવેમ્બર ૨૦૧૯ ૦ નવનીત સમર્પણ ૦ 59 


રહસ્યમયી સૂત્રો તેમ જ ચિહ્નોનો 
સમન્વય. રામાનુજનનું; માનવું હતું કે 
સપનામાં નામગિરિ દેવી તેમના કાર્યને 
દિશા નિ્દશ કરતાં હતાં. 

ઈ. સ. ૧૯૧૧માં કેમ્બ્રિજ 
વિશ્વવિધાલયે રામાનુજનને વિજ્ઞાન 
શાખામાંસ્નાતકની પદવી એનાયત કરી. 
અને ઈ. સ. ૧૯૧૯માં રામાનુજનની 
લંડનની રૉયલ સોસાયટીમાં અધ્યેતા 
(₹લા૦પ7૪ ૦ પલ 1₹0)ત૮1 50તંલ]) 
તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી. તેઓ 
ચુસ્ત શાકાહારી હોવાથી પોતાની 
રસોઈ પોતે જ રાંધતા. પરંતુ કામના 
અતિભારણ તેમ જ યોગ્ય ભોજનના 
અભાવે તેમને ઇંગ્લેન્ડમાં 
ક્ષય (ટી.બી.)નો રોગ લાગુ 
પડ્યો અને તેમને એક 
નર્સિંગ હોમમાં દાખલ 
કરવા પડ્યા. હાર્ડી તેમને 
ત્યાં મળવા ગયા અને 
ટિપ્પણી કરી કે '*/ર/ 


વિચાર ક"છો હું જે ટેક્સ%/ અહી 


અ) તે ટેક્સીન્ટ કકક ?૪ર૯ ખૂબજ 
જ નરસ કમક છે. ' રર%નુજને €૧/% 
અપ્ય, 'નહી હઝ અ ખૂજ જ રસક%દ 
કમક છે. અ/ એવી સોથી નન! સખ્ય 
છે જેને બે વન સંખ્યઓન, સરવ૧#ળ& 
દર? જે જુદ %ુદ %કરે લખ શકય 
છે. 'આજકાલ આવા પ્રકારના પ્રશ્નોને 
ટેક્સી-કેબ પ્રશ્નો તરીકે ઓળખવામાં 
આવે છે અને તેમનો ઉકેલ સમીકરણ 


60 ૦ નવનીત સમર્પણ * નવેમ્બર ૨૦૧૯ 


13 4 ]3 - 1૮3 ક 13 તરીકે મેળવવામાં 
આવે છે. આ સંખ્યાઓને રામાનુજનની 
સંખ્યાઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે, છે. 
કેટલાય પ્રખ્યાત ગણિતજ્ઞોએ પોતાનું 
જીવન રામાનુજનની નોટ્સમાંથી તેમણે 
કરેલાં ગાણિતિક કાર્યોને સમજવામાં 
સમર્પિત કરી દીધુ. 

ઈ. સ. ૧૯૧૯માં રામાનુજન 
ભારત પરત ફર્યા અને તેના પછીના 
જ વર્ષમાં એટલે કે ઈ. સ. ૧૯૨૦માં 
કુમ્ભકોણમ ખાતે તેમણે પોતાના 
જીવનના અંતિમ શ્વાસ લીધા. 

તેમની ગણિતના વિશ્વમાં મેળવેલી 
વિપુલ સફળતાઓની પ્રશંસા થઈ. ઈ. સ. 
૧૯૩૨માં ભારત સરકારે 
તેમની ૭૫મી જન્મ 
જયંતી નિમિત્તે તેમની 
યાદમાં ટપાલ ટિકિટ 
બહાર પાડી. 

વિકાસશીલ દેશોના 
નવોદિત ગણિતશોને 
પ્રોત્સાહન પૂરુ પાડવા માટે 1તલવાતપં૦ાતાં 
ઈલણાઉ'રલ 40 11001'લૌંત્તાં 10115105 
(1€732એ. રામાનુજનના નામ ઉપરથી 
પારિતોષિક જાહેર કર્યું. આ પારિતોષિક 
111લઉા1તવ0૦1તા ત ળલાતીત્ા (01101 
(117)ના સહયોગથી આપવામાં આવે 
છે. આ જ સંસ્થા પારિતોષિક દેવા 
માટેની સમિતિમાંના સભ્યોની નિમણૂક 
કરે છે. 

[1 


આ અંકના લેખકો 


સુભાષ ભટ્ટઃ 'સરાય' સી 1105/6, રામનગર, કાળવીબીડ, ભાવનગર-364 002. 

હેમન્ત દવેઃ રામગિરિ, પિજ માર્ગ, નડિયાદ-387002. લતદ્ર: 1૮5ત13/ત 0 ટઠાળતાં1.૯૦1૧1 

ડો. સેજલ સંઘવીઃ 4-એ, મકરંદ સુરેશ્વરી વીલા, લિન્ક રોડ, બોરીવલી (વેસ્ટ), મુંબઈ-400 091. 

ચંદ્રકાન્ત શાહઃ તાળ: તતાવંપ420 ઉઠાાતા.૦૦0 

મનોજ જોશીઃ 'આસ્થા' - ક્લિનિક, 9 - પટેલ કોલોની, જામનગર. ગુજરાત. મો. 98242 28598 
રાજેશ વ્યાસઃ 1, સરસ્વતી સોસાયટી, જેન મેમોરિયલની પાછળ, પાલડી, અમદાવાદ-380 007. 

દિલીપ ઝવેરીઃ 301-વોલ્ડ્રોફ, હીરાનંદાની એસ્ટેટ પાટલીવાડા, ઘોડબંદર રોડ, થાણા-400 607 


આશ્લેષ ત્રિવેદીઃ એ-501, અક્ષર પ્રથમ, સિલ્વર સ્ટાર કોમ્પ્લેક્સ પાસે, વિશ્વકર્મા ચોક, ગોતા રોડ, 
ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ, પિન-382481. મો. 7436006736 

મહેન્દ્ર જોશીઃ કે-404, સફલ પરિસર-2, 'સોબો' સેન્ટર નજીક, સાઉથ બોપલ, એસ.પી.રિંગ રોડ, 
અમદાવાદ-58. મો. 9825629985 

ગુણવંત શાહઃ ટહુકો, 139 વિનાયક સોસાયટી, જયપ્રકાશ નારાયણ માર્ગ, જૂના પાદરા, વડોદરા-390020. 
જયંત રાઠોડ: ''આનંદ'' પ્લોટ નં. ૭૩-એ, યમુના પાર્ક-૧, અંજાર (કચ્છ) - ૩૭૦૧૧૦ 

રેખા ઉદયન શાહઃ 'અસ્માવમ્‌', 16 મિથિલા સોસાયટી, શ્રેયસ ફાઉન્ડેશન સામે, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ-380015. મો. 99240 25453. 

ડંકેશ ઓઝાઃ અડાલજ-382421, મો. 9725028274 

નૌશિલ મહેતાઃ બીજે માળ, નંદનવન, તેજપાલ સ્કીમ, મેઈન રોડ, વિલેપાર્લે (ઈસ્ટ), મુંબઈ-400 057. 


પન્ના ત્રિવેદી: આસિ. પ્રોફેસર, ગુજ. વિભાગ, વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિ. ઉધના, મગદલ્લા રોડ, 
સુરત-395 007. 


હસમુખ જોષીઃ ખીચા, તા. ધારી, જિ. અમરેલી-365 640. 


પ્રવીણસિંહ ચાવડાઃ 212, વૃંદાવન-2, ડી-માર્ટની સામે, સેટેલાઈટ રિંગ રોડ, અમદાવાદ-380 015. 
મો. 9979230039 


રન્નાદે શાહઃ 25, માણેકબાગ સોસાયટી, નેહરુનગર, આંબાવાડી, અમદાવાદ-380015. 


નરેશ પ્રધ્યુમનરાય અંતાણીઃ 'ભૂમાનિકેતન' રર/બી, શિવમ્‌ પાર્ક, નાનાયક્ષ મંદિર પાસે, ભુજ-માધાપર 
રિંગ રોડ, ભુજ-કચ્છ. 370 ૨૨0 ફોનઃ (0૨83૨) ૨43૨4૨ મોઃ 9998૨ ૨0478 


વિનોદ પટેલઃ 604-બી, જય ચિત્રફૂટ, કુલુપવાડી, બોરીવલી (ઈ), મુંબઈ-66, મો. 9869437259 

કનુ સૂચકઃ 3, વિવેક, 185, એસ. વી. રોડ, વિલેપાર્લે (વેસ્ટ), મુંબઈ-400 056. 

અનિલ જોશીઃ ]05111.1'.ત11110 છુળાતા1.૦૦101 

શરીફા વીજળીવાળાઃ બી/402, વેકુંઠ પાર્ક એપાર્ટમેન્ટ, કોઝ વે રોડ, તાડવાડી, રાંદેલ, સુરત-395009. 
અશોક મશરૂઃ એ-7, આલાપ હેરિટેજ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ-360 005. 


136 ૦ નવનીત સમર્પણ * નવેમ્બર ૨૦૧૯ 


